WicipediA 


Galisieg 


Iaith romáwns sy'n perthyn yn agos i Bortiwgaleg a siaredir yng Nghymuned Ymreolaethol Galisia yw'r 
Galisieg (hefyd Galiseg neu Galego) a rhywfaint yn Asturias a Castile a León. Fel pob un o'r ieithoedd 
romáwns mae'n perthyn i'r Ieithoedd Indo-Ewropeaidd ac yn 2012 roedd 2.4 miliwn o bobl yn ei siarad 
(58% o boblogaeth Galisia) J 1 ] Ceir llawer o eirfa Ieithoedd Germanaidd a Brythoneg ynddi. 

Fel iaith swyddogol gyntaf Galisia, fe'i defnyddir yn helaeth ym meysydd gweinyddiaeth, addysgol a 
masnach yn y Gymuned ac fe'i haddysgir i bob plentyn. 

O 2007 ymlaen, roedd hi'n bosib astudio Galisieg ym Mhrifysgol Cymru, Bangor. 


Cyfeiriadau 


1. "Observatorio da Lingua Galega" (http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/115&a 

mbito=l&subambito=l&bloque=14&apartado=2&miga=Cidadan%EDa%3ACidadan%EDa%3A 

Lingua+habitual+e+inicial%3ALingua+inicial+%3ALingua+inicial+da+cidadan%EDa). 

Observatorio da Lingua Galega. Cyrchwyd 2015-10-17. Italic or bold markup not allowed in: 

| publisher= (help) 



Argraffiad Galisieg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Galisieg&oldid=1776556" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 12 Gorffennaf 2016, am 15:32. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 
















